Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVIII Blg. 11 
Hunyo 7, 2007 
www. philippinerevolution. net 


Samantalahin ang lumalalim 


na krisis pampulitika 


lumilikha ng kundisyon para sumambulat ang 

tumitinding krisis pampulitika at humantong 

ito sa maigting na pagtutuos sa pagitan nito at ng 
mamamayan. 

Sa desperadong pagpupumilit ng rehimen na ma- 

kapangunyapit sa poder lampas pa sa 

2010, ginawa nito ang lahat 


a ng naghaharing rehimeng Arroyo na mismo ang 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Sistemang party-list, 
PAHINA 3 


sinasabotahe 


ed 
HY] 


Mga opensiba 
ng BHB 


para maipanalo ang mga kandidato nito sa kagaganap 
na eleksyon. Nagsagawa ito ng todo-todong pandara- 
ya at maruruming maniobra, panggigipit sa mga kala- 
ban at malawakang paghahasik ng karahasan. 

Sa pamamagitan ng pagkopo nito ng malaking ma- 
yorya sa Kongreso at mga lokal na pamahalaan, tini- 
tiyak ng rehimen na mahaharang nito ang panibagong 

impeachment. Mairaratsada na rin nito ang ma- 
tagal nang ipinagpipili- 
tang pagbabago sa konsti- 
tusyon upang bigyang-daan 
ang higit na panunupil nito sa 
bayan at pagkapit sa poder. Sa 
gayon, inaasahan nitong mas ma- 
X luwag na makatatamasa ito at ang 
á z amo nitong imperyalis- 
mong US ng higit na bi- 
ry yaya sa ekonomya, pu- 
faa litika at militar sa 
kapinsalaan ng 
bansa at mamama- 
yang Pilipino. 
Sa kabila ng todo-todong 
pagsisikap na dayain ang elek- 
syon, hindi nito lubusang na- 
NI kontrol ang eleksyon sa Senado, 
party-list at sa ilang distritong 
kongresyunal at lokal na pama- 
halaan. Pero hanggang sa huling san- 
dali'y pilit na sinisikap pa rin ng kampong 
Arroyo na makapaglaglag pa ng kandidato ng oposi- 
syon at makapagpapasok ng mga kandidato ng Ma- 


Don eto 
laf ayo 


h 
F 


LABANAN rai 
LUFA NG pang ng 


NP 
MEM 


BALA: 
if 


RPM-P/RPA-ABB: Watak- 
watak at umaalingasaw 


PAHINA 9 
PAHINA 11 


lacahang. 

Gumagawa rin ang Comelec at 
mga opereytor ni Arroyo ng iba't 
ibang paraan sa pandaraya upang 
mabawasan pa ang makukuhang 
pwesto ng mga progresibong orga- 
nisasyong party-list. 

Lalong nagpupuyos ang damda- 
min ng mamamayan sa tuluy-tuloy 
pang nalalantad na matitinding ka- 
so ng pandaraya at pandarahas sa 
eleksyon na kalakha'y kagagawan 
ng kampong Arroyo. Pinakahuli la- 
mang ang mga ito sa mahaba nang 
listahan ng mga pang-aabuso at 
paglapastangan sa kanilang mga 
karapatan at interes. 

Sariwa pa rin sa isipan ng ma- 
mamayan ang huwad na pagkapa- 
nalo ni Arroyo noong 2004 na pina- 
tampok ng iskandalong “Hello Gar- 
ci.” Saksi sila kung papaano inabu- 
so ni Arroyo ang kapangyarihang 
hindi karapat-dapat na mapasaka- 
nya. Hindi na nila mapalalampas 
muli ang pagsangkalan na naman 
ng pekeng pangulo sa huwad na 
pananagumpay ng kanyang mga 
alipures para supilin ang mga lu- 
malaban sa rehimen at itulak ang 
mga hakbanging magbibigay-daan 
sa tuluy-tuloy na pamamayagpag 
nito sa kapangyarihan. 


EB VAN 


Taon XXXVIII Blg. 11 Hunyo 7, 2007 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Pinabubulaan ng lubhang pag- 
hihikahos ng dumaraming mamama- 
yan ang ipinagmamalaki ng rehi- 
meng Arroyo na pag-unlad umano 
ng ekonomya. Taumbayan ang bu- 
mabalikat sa pagbayad ng mabigat 
na pasaning buwis at utang na ipin- 
apataw ng rehimen. Pero ang isinu- 
sukli naman sa kanila'y salat at bu- 
lok na mga batayang serbisyong 
panlipunan. Samantala, buong ka- 
hayukan ang pandarambong ng mga 
imperyalistang dayuhan at kakutsa- 
ba nilang malalaking kumprador at 
burukrata. Bagsak ang lokal na in- 
dustriya at agrikultura at papalala 
ang disempleyo dahil sa mapagsa- 
mantala, mapang-api at maka-impe- 
ryalistang mga patakaran sa ekono- 
myang masugid na itinataguyod ng 
rehimeng Arroyo. 

Ibayo pang pagkasuklam ang 
nararamdaman ng mamamayan sa 
rehimen at mga armadong galamay 
nito dahil sa walang tigil na mga 
pamamaslang, pagdukot, malawa- 
kang terorismo at iba pang paraan 
ng panunupil sa mga aktibista at 
mamamayang mahigpit na tumutu- 
tol sa umiiral na bulok at malupit 
na paghahari. 

Batid ng rehimen na ang mga 
rebolusyonaryo at progresibong 


Nilalaman 


Editoryal : Samantalahin ang 
lumalalim na krisis pampulitika 


Talamak na dayaan sa ARMM 
Sistemang party-list, sinasabotahe 
Pagpapalaya kay Ka Bel, iniutos ng 
Korte Suprema 


Pananalanta ng estado 
Pastor, dinukot at tinortyur 
Karahasan sa Negros 


Mga opensiba ng BHB 
Papalaking bilang ng di nakapag-aral 10 
Watak-watak at umaalingasaw 11 


Balita 12 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


pwersa at masusugid na oposisyu- 
nista ang pinakamalalaki, pinaka- 
solido at pinakamalalakas na sagka 
sa pagpapalawig pa ng paghahari 
nito lampas sa kasalukuyang termi- 
no ni Arroyo. Dahil dito'y nagba- 
langkas na rin ang rehimen ng pla- 
no para patindihin ang panunupil 
at saywar mula 2007 hanggang 
2010 na tumatarget sa mga pangu- 
nahin nitong kaaway. Oras na mag- 
kabisa na ang Anti-Terrorism Law 
sa Hulyo, isa ito sa mga magiging 
pangunahing instrumento ng kara- 
hasan at panunupil na gagamitin 
ng rehimen laban sa kanila. 

Dapat nang itransporma ang 
nag-uumapaw na galit ng mama- 
mayan kay Gloria Arroyo upang ma- 
buo ang isang malawak at malakas 
na kilusang protestang hahantong 
sa tuwiran at mapagpasyang paki- 
kipagtuos sa rehimen. Dapat pabi- 
lisin ang pagmumulat, pag-oorga- 
nisa at pagpapakilos sa mamama- 
yan sa kalunsuran at kanayunan 
para mabuo ang malakas na pwer- 
sang may kapasyahang lumaban at 
humamon sa rehimen. Dapat ding 
buuin ang pinakamalawak na nag- 
kakaisang prenteng anti-Arroyo na 
magsusulong ng higanteng kilu- 
sang protestang hahantong sa pag- 
papatalsik sa kamuhi-muhing nag- 
haharing pangkatin. 

Dapat ding pabilisin ang pag- 
papalaki at pagpapalakas ng Parti- 
do, Bagong Hukbong Bayan, mga 
rebolusyonaryong organisasyong 
masa at mga rebolusyonaryong ba- 
se. Mahalaga ang malawakang pag- 
lulunsad ng masisiglang rebolusyo- 
naryong pagkilos ng masa. 

Kailangang patuloy na paigti- 
ngin ang mga taktikal na opensiba 
ng BHB para parusahan ang mga 
armadong pwersang nagsisilbing 
pangunahing salalayan ng rehimen 
at dulutan sila ng mga suntok sa 
katawan at ulo. Ito ang mabisang 
makapagpapahina sa rehimen at 
makapag-aambag sa pagpapabilis 
ng pagbabagsak nito. ABI 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2007 


Talamak na dayaan sa Mindanao 


rehimeng Arroyo sa nakaraang halalan ngayong nasa 

dulo na ng bilangan ng mga boto. Walang rendang f 
ginagamit ang Comelec, militar at iba pang makinarya ng [ 
estado upang dayain at manipulahin ang resulta ng eleksy- 
on, kasabwat ang mga warlord sa malalaking bahagi ng Au- 
tonomous Region of Muslim Mindanao. 


Le nagiging garapal at talamak ang pandaraya ng CEN 


Katulad noong eleksyon ng 
2004, susi ang pandaraya sa mga 
eryang ito para makapiga ng dag- 
dag pang mga boto. Dito ginagawa 
ng rehimen ang lahat ng makakaya 
nito upang pilit pa ring maipasok 
ang kahit isa pang kandidato sa 
pagkasenador mula sa Team Unity 
at isabotahe ang eleksyon sa party- 
list laban sa mga progresibong par- 
tido. 

Deka-dekada nang talamak ang 
dayaan sa mga prubinsya sa Lanao, 
Zamboanga Peninsula, Cotabato, 
Maguindanao, Sulu, Basilan at Ta- 
wi-tawi. Noong 2004, tumampok 
ang mga lugar na ito dahil sa pag- 
kakasangkot ng mga upisyal nito sa 
Comelec sa nalantad na kaso ni Co- 
melec Commissioner Virgilio Garcil- 
lano, pangunahing opereytor sa 
pandaraya ni Arroyo sa eleksyon sa 
Mindanao at naging notoryus sa 
buong bansa bilang “Garci.” 

Nitong nakaraang eleksyon, da- 
an-daang libo ang hindi nakaboto 
sa Maguindanao at Lanao del Sur. 
Ang mga Election Inspector o mga 
sundalo ang pumupuno ng mga ba- 
lota. Sa maraming lugar sa Zambo- 
anga, iisa o iilang sulat-kamay na 
lamang ang pumupuno sa mga ba- 
lota. Sa ilan pang lugar, wala man 
lamang naidaos na eleksyon at sa 
halip, nagmanupaktura na lamang 
ang mga Board of Canvassers ng 
mga election return (ER). 

Sa Lanao del Sur, wala ni isa sa 
13 bayan ang nakapagdaos ng 
eleksyon noong Mayo 14 dahil sa 
karahasan at mga iregularidad. Si- 
nadya ang mga pambobomba sa lu- 
gar upang maipahuli ang eleksyon 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2007 


dito at 
sa gayo'y 
maiben- 
ta ang 
mga boto 
ng mga W 
manipula- Ng 
dor sa mga “li 
kandidato para sa 
Senado at party- 
list na handang magba- N 
yad nang mas mahal sa 
pag-asang makapaghabol ng pana- 
lo. 

Idinaos ang espesyal na elek- 
syon sa Lanao del Sur noong Mayo 
23 at 27. Nagrehistro rin ng impo- 
sibleng paglaki ng bilang ng mga re- 
histradong botante mula 275,572 
tungong 396,913 ang prubinsyang 
ito mula 2004. Lalong kaduda-duda 
na sa dalawang bayan dito, lumaki 
nang mahigit 100% ang bilang ng 
mga botante at mahigit 60% hang- 
gang 80% naman sa tatlo pa. 

Lalong talamak ang dayaan sa 
Marawi City kung saan nagaganap 
ang bilangan para sa buong Lanao 
del Sur. Kasabwat ang matataas na 
upisyal ng Comelec, gumagana bi- 
lang mga opereytor ng mga sindi- 
kato sa pandaraya ang mga lokal na 
pulitiko sa lugar na namimili at 
nagbebenta ng mga boto at nagpa- 
patakbo ng mga operasyon sa ma- 
nipulasyon ng mga bilangan. 

Sa Sulu, ibinunyag ng isang gu- 
ro ang mga detalye sa pandaraya 
ng Comelec sa kanilang bayan. 
Ayon sa gurong si Darwiza Lim Al- 
fad, walang naganap na eleksyon 
noong Mayo 14 sa kanilang baryo 
pero pinalabas ng Comelec na na- 


SN NEA 


ab N 
( sal 


kakuha roon ng 12-0 panalo 
ang Team Unity. Ayon sa sa- 
laysay niya, inutusan lamang 
sila ni Pakulin Sulaiman, mu- 

nicipal electi- 
EI on officer, 
ME na punuan 
N ang mga ER 
sa isang ba- 
hay. Pag- 
katapos ay 
inutusan si 
Alfad na pir- 
mahan ang 
mga ER at dal- 


SA D L 
LN 
A1 n 
tn 
je 
Y p 


| 


hin ang mga ito sa 
munisipyo. 

Sa pagbibilang ng mga boto, 
may mga kaso kung saan sadyang 
di binibilang ang mga boto ng Ge- 
nuine Opposition kaya panay “ze- 
ro” o halos wala silang boto. Ga- 
yundin, ang mga ibinotong organi- 
sasyon sa party-list ay pinapalitan 
ng mga pangalang idinidikta ng 
mga lokal na pulitikong alipures ng 
Malacañang. Sa maraming lugar at 
pagkakataon, sadyang hindi pina- 
gagalaw sa mga botante ang espa- 
syo sa balota para sa Senado at 
party-list. Sa pagkanbas na lamang 
sa mga munisipyo pinupunuan ang 
mga blangkong espasyong ito. 

Sa maraming lugar, pinagba- 
walan ng mga sundalo at mga upi- 
syal ng Comelec na makapasok at 
makapagbantay ang mga poll 
watcher at mga tagamasid. Laga- 
nap ang dayaan maging sa mga lu- 
gar na may presensya ang mga ma- 
mamahayag, mga poll watchdog 
(mga nagbabantay sa mga anoma- 
lya) at mga poll watcher. Maraming 
presinto ang walang listahan ng 
mga botante kaya kahit sino na la- 
mang, kabilang ang mga bata, ay 
pwedeng bumoto. Hindi nilalagyan 
ng indelible ink ang mga bumoto, 
kaya paulit-ulit silang nakaboboto. 
Maraming nakasaksi sa mga poll 


3 


watcher ng mga kandidato sx. 
ni Arroyo na nagdidikta sa E% 
mga botante sa loob mis- , Na 
mo ng presinto. Mara- fA 
ming mamamayan na Ci 
natakot na bweltahan AN 
sila ng mga sundalo at | AIN 
armadong alipures ng( .. 
madadayang makapa- \ 4 
ngyarihang pulitiko. | 

Sa kabila ng  . 
napakaraming 4? 
reklamo laban sa R 
mga upisyal ng 7 
Comelec. sa N 
maraming 
sa Mindanao na nasangkot sa mga 
anomalyang nalantad sa “Hello, 
Garci!” tapes, hindi sila pinalitan 
kundi itinaas pa ang ranggo. 

Sa Maguindanao, apat na gu- 
rong nagsilbing Election Inspector 
ang lumantad upang magbigay ng 
testimonya kaugnay sa garapal na 
pandaraya sa kani-kanilang mga lu- 
gar. Ayon sa kanila, kasama ang ma- 
higit 50 pang ibang Election In- 
spector, pwersahan silang isinama 
ng mga armadong pwersa at dinala 
sa isang sagingan noong Mayo 14. 
Sa harap nila, pinunuan ng mga ar- 
madong lalaki ang mga balota ga- 
mit ang isang gabay na listahang 
naglalaman ng mga pangalan ng 12 
kandidato pagkasenador ng Team 
Unity at ng mga lokal na kandidato 
ni Arroyo. Anila, pare-pareho ang 
bilang ng mga boto na nakuha ng 
lahat ng mga kandidato ng Team 
Unity at wala ni isang boto para sa 
oposisyon. 

Sa Lanao del Sur, huli sa akto 
sa pamamagitan ng bidyo ng ABS- 
CBN ang mga upisyal ng Comelec 
na sina Jubil Surmieda at Renault 
Macarambon na nagpapasok ng 
mga blangkong ER sa isang hotel 
sa Marawi City kung saan sikretong 
pupunuan ang mga blangkong es- 
pasyo. Noong una'y itinanggi nila 
ito at pati ang nangangasiwa roon 
noon na si Comelec Commissioner 
Rene Sarmiento ay tumanggi na 


4 


Dayaan sa Cagayan 


ulad sa iba pang lugar, naging talamak din ang paggamit ng mili- 

tar para maghasik ng terorismo sa iba't ibang bayan sa Cagayan ni- 
tong huling eleksyon. Kabilang dito ang sumusunod na mga insidente: 

Nangampanya ang AFP laban sa Anakpawis at Bayan Muna sa mga 
baryo ng Dungeg sa Sta. Teresita at Iska sa Gonzaga. Nananakot at 
nagbanta sila sa mga “pulong-pulong” sa mga bayan ng Tuao, Alla- 
capan, Piat at Tuguegarao. Bukod sa mga progresibong partido, hin- 
di rin nakaligtas sa saywar at paninira ng AFP ang mga kandidato ng 
oposisyon. 

Sa bisperas ng eleksyon, nag-operasyon ang 17th IB sa mga baryo 
ng Caruppian, Bunugan at Bagunot sa Baggao. Tantya nilang malakas 
dito ang Bayan Muna at iba pang progresibo dahil nakinabang ang 
mga residente sa mga pasilidad na pansaka na mula sa mga pondong 
pamproyekto ng mga progresibong mambabatas. Pumwesto naman sa 
mga presinto ang mga elemento ng militar sa mga bayan ng Sta. Tere- 
sita at Allacapan. Noong Mayo 14, sa baryo ng Rebecca sa bayan ng 
Gonzaga at sa mga barangay ng Villa at Dungeg sa Sta. Teresita, 
pinigilan ng mga elemento ng PNP at AFP ang mamamayang bumoto 
at kasabay na nangampanya laban sa mga progresibong partido. 

Sa bilangan, maraming mga presinto at bayan ang hindi na 
naglagay sa tally board ng boto ng mga progresibong partido at opo- 
sisyunistang senador. Ipinagbawal din ng Comelec ang pagpasok ng 
mga poll watcher ng mga progresibong partido sa mga lugar kung 


saan ginagawa ang municipal canvassing. 


nagpapasok sila ng mga ER sa ho- 
tel. Napilitan na lamang silang 
umamin nang ipakita sa kanila ni- 
na Ricky Carandang at Noel Alamar, 
mga korespondent ng ABS-CBN, 
ang kuha sa bidyo. 

Tinanggihan ng Comelec ang 
hiling ng oposisyon na magdeklara 
ng “kabiguan ng eleksyon” sa 
North at South Cotabato. Nagpata- 
wag na lamang ang Comelec ng pa- 
nibagong pagkanbas ng mga boto 
sa mga lugar na ito. 

Sa panibagong pagkanbas, na- 
patunayang nandaya ang mga upi- 
syal ng Comelec sa North at South 
Cotabato dahil sa malaking pagka- 
kaiba ng resulta ng una at inulit na 
kanbas. Lumabas sa panibagong 
kanbas na may 119,000 idinagdag 
na boto para sa mga kandidato ng 
Team Unity, habang ginawang iilan 
ang mga boto para sa Genuine Op- 
position. Upang palabasing nanda- 


raya rin ang oposisyon, tusong di- 
nagdagan rin ng mga opereytor ni 
Arroyo ng 38,000 boto ang panga- 
lan ni Loren Legarda. 

Sa Maguindanao, idineklara na 
ng Comelec ang "kabiguan ng 
eleksyon" at nakatakda na itong 
magdaos ng espesyal na eleksyon sa 
prubinsya. Mahigpit na tinututulan 
ng kandidato ng GO na si Koko Pi- 
mentel ang pakanang ito. Aniya, 
iligal ang magdaos ng espesyal na 
eleksyon para lamang sa pagkase- 
nador . Lalo lamang titindi ang 
dayaan at bilihan sa eleksyong ito 
dahil magpupumilit ang 
Malakanyang na isingit sa huling 
pwesto ang kandidato nitong si 
Miguel Zubiri. Sa halip, dapat na 
iproklama na ng Comelec ang lahat 
ng mga nanalong senador. Si Pi- 
mentel ngayon ang nasa ika-12 
pwesto sa mga nanalong kandidato 
pagkasenador. 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2007 


Sistemang party-list, sinasabotahe 


itong nagdaang halalan, inilunsad ng Malacafiang ang isang sis- nakakuha ng 26,000 
N ere at maruming kampanya ng pandarahas, panana- boto ang mga grunoid 
kot at pandaraya upang pahirapan ang mga prog- party-list ng Ma- 


resibong party-list at hadlangan ang inaasahang la- 


; . R lacahang tulad ng 
lo pang pagdami ng mga kinatawan nito sa 


Kongreso. Lahat na'y ginawa ng Malacafilang 
upang itaboy ang mga progresibong partido 
sa Kongreso upang pigilan silang epektibong 
katawanin ang interes ng mamamayan at ilantad 
sa kabulukan ng naghaharing rehimen. 


Nagawa ng Malacafang na iba- 
ba nang husto ang nakuhang boto 
ng mga progresibong partido kum- 
para sa nakaraang eleksyon at na- 
gawang ipanalo ang bagong nag- 
sulputan at di kilalang mga gru- 
pong pakawala ng Malacafang. 

Sa pinakahuling talaan ng bo- 
to, bumababa sa ikalawang pwes- 
to ang partidong Bayan Muna, na 
inasahang mangunguna at maka- 
kukuha ng malaking bahagi ng bo- 
to sa party-list. Inungusan ito ng 
grupong BUHAY ng relihiyosong 
grupong El Shaddai ni Mike Velar- 
de, bagay na labis na ikinagulat at 
ipinagtaka ng marami. 

Nakaambang  makapagpaupo 
ng kinatawan sa Kongreso ang 
hindi bababa sa limang grupong 
party-list na may nominadong kila- 
lang alyado ni Arroyo. Kabilang sa 
mga ito ang mga grupong A 
TEACHER, ABONO, AGAP, Batas at 
ARC. 

Samantala, nanganganib na 
mabawasan ang bilang ng mga ki- 
natawan sa kongreso ng Bayan 
Muna at iba pang mga progresi- 
bong partidong tulad ng Gabriela 
at Anakpawis. Nagawa ito sa pa- 
mamagitan ng pagpapatakbo ng 
napakaraming grupong party-list 
at pagdaragdag ng mga boto nito. 
Bagamat hindi lahat ng pakawala 
ng Malacafiang “ay makapagpa- 
paupo ng kinatawan sa Kongreso, 
pinalalaki ng mga ito ang kabuu- 
ang bilang ng mga boto para sa 
party-list. Sa ganitong paraan, la- 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2007 


long napahihi- 
rapan ang 
mga progre- 
sibong par- 
tido na ma- 
kakuha ng 
katumbas ng 
ng kabuuan. 

Pandarahas 
at pandaraya la- 
ban sa Bayan Mu- 
na atbp. Panguna- 
hing ginamit ng rehimeng Arroyo 
ang AFP at PNP upang takutin ang 
mamamayan laluna sa mga lugar 
na malakas ang suporta sa mga 
partidong ito. 

Sa Region IX (Zamboanga Pe- 
ninsula), nagbahay-bahay ang 
mga militar at pulisya sa mga ko- 
munidad at tinakot ang mga lider 
ng mga progresibong partido para 
hindi makaboto at makapagtang- 
gol sa kanilang partido ang mga 
ito. Pinigilan ding pumasok ang 
mga poll watcher ng mga progresi- 
bong grupong party-list sa mga 
presinto at lugar ng bilangan para 
walang magawa ang mga ito sa 
harap ng iba't ibang pandaraya. 

Sa Mindanao, dinagdagan ng 
mahigit dalawang milyon ang mga 
boto ng iba't ibang organisasyon 
sa party-list na pakawala ng Ma- 
lacahang. Sa maraming kaso, mas 
malaki pa ang boto para sa mga 
ito kaysa sa bilang ng mga rehis- 
tradong botante. Sa bayan ng Mu- 
hammad Adjul, Basilan kung saan 
9,115 lamang ang mga botante, 


2% 


ALIF, YACAP, Aa- 
ngat Tayo, Ahon 
Bayan at Su- 
long Bara- 
ngay. Sa 
marami ring 
kaso, libu- 
libong boto 
para sa mga 
progresibong 
grupong party- 
list ang nawala 
dahil inilipat 
ito sa mga pa- 
kawala o suportado ng rehimen. 
Sa ARMM, tiniyak mismo ng 
upisyal doon ng Comelec na si Rey 
Sumalipao ang pagdaragdag ng 
ilampung libong boto para sa 
ALIF, Biyaheng Pinoy at YACAP. Si 
Sumalipao, na sangkot din sa pan- 
daraya ni Arroyo noong 2004, ay 
kilalang tauhan ng dating Comelec 
Commissioner Virgilio Garcillano. 

Sa Zamboanga del Sur at mga 
prubinsya ng Lanao, ilampung li- 
bong boto ang idinagdag sa ALIF. 
Sa maraming bayan, walang bo- 
tong nakuha ang ibang grupo. Sa 
Zamboanga Sibugay, mahigit 
36,000 boto ang idinagdag sa C0- 
OP-NATCO at UNI-MAD. 

Nakita naman sa isang ER sa 
Caloocan na daan-daang boto ang 
iniulat na nakuha ng Kasangga, 
ang partido ng kapatid ni Mike Ar- 
royo, gayong ayon sa mga ulat sa 
presinto ay mabibilang lamang sa 
daliri ng isang kamay ang natang- 
gap nitong mga boto. 

Veterans formula. Upang lalo 
pang bawasan ang bilang ng mga 
kinatawan ng mga progresibong 
partido, inianunsyo ng Comelec 
nitong Hunyo 4 na ipatutupad ni- 
to ang bagong sistema ng pagta- 


5 


takda ng bilang ng mga uupong 
kongresista. Mula 1998, bawat 
2% ng kabuuang boto sa party- 
list ay may katumbas na isang 
kinatawan, at ang bawat partido 
sa sistemang party-list ay maaa- 
ring magkaroon ng maksimum 
na tatlong representante sa 
Kongreso. 

Kapalit nito, inianunsyo ng 
Comelec na ipatutupad nito 
ngayon ang “Veterans formula” 
na pinagpasyahan ng Korte Su- 
prema noong 2001. Mahigpit 
itong tinutulan ng iba't ibang 
sektor kaya hindi ito ipinatupad 
ng Comelec noong mga nakara- 
ang eleksyon. Batay sa nasabing 
pormula, ang nangunang gru- 
pong party-list na lamang ang 
magkakaroon ng tatlong pwesto 
at ang iba pang nakakuha ng 
2% o mahigit na boto ay magka- 
karoon ng isa hanggang dala- 
wang pwesto na lamang. 

Sa kabila ng iba't ibang pa- 
raan para gipitin at dayain ang 
mga progresibong grupong par- 
ty-list, lumampas na sa 6% ang 
nakuhang boto ng Bayan Muna 
habang nakaipon na ng mahigit 
4% ang Gabriela at mahigit 2% 
ang Anakpawis--tatlo sa mga 
progresibong partidong pinag- 
iinitan ni Arroyo at mga namu- 
munong upisyal niya sa Malaca- 
hang at sandatahang lakas. 

Batay sa dating kalakaran, 
makakukuha pa rin ang Bayan 
Muna ng maksimum na tatlong 
pwesto. Ang GWP naman ay ma- 
kakukuha ng minimum na dala- 
wang pwesto at ang Anakpawis 
ay may minimum na isang pwes- 
to. Kung itutuloy ng Comelec 
ang desisyon nito, dalawang ki- 
natawan na lamang ang maku- 
kuha ng Bayan Muna. Gayundin, 
isa na rin lamang ang makukuha 
ng Gabriela Women's Party at 
posibleng hindi makapagpapau- 
po ng kinatawan ang Anakpa- 
wis. [AB 


6 


Pagpapalaya kay Ka Bel, 
iniutos ng Korte Suprema 


rebelyong isinampa laban kay Anakpawis Party Rep. Crispin “Ka 


Kes ng pagbasura ng Korte Suprema noong Mayo 31 sa kasong 


Bel” Beltran at lima pa sa tinaguriang “Batasan 6”, binigyan ng 
pansamantalang kalayaan ang mambabatas nitong Hunyo 4. Pinahintulu- 
tan siya ni Makati Regional Trial Court Judge Elmo Alameda na dumalo sa 
huling mga sesyon ng ika-13 Kongreso na mag- 


tatapos sa Hunyo 7. 

Binatikos din ng Korte Suprema 
ang Department of Justice at bina- 
laan na huwag gamitin ang batas 
at ang poder nito para itaguyod 
ang makikitid na adyenda ng 
mga pulitiko. 

Mula sa Philippine Heart Center 
(PHC), mainit na sinalubong si Ka 
Bel ng mga kapwa kongresman at 
tagasuporta nang siya'y dumating 
sa Batasan Pambansa Complex no- 
ong hapon ng Hunyo 4. Nakasuot 
ng pulang barong Tagalog si ”Ka 
Bel” at gayundin ang karamihan sa 
mga tagasuporta niya. 

Paglapag niya sa Kongreso, si- 
nagpang ni Ka Bel ang pagkakata- 
on upang muling igiit na walang 
batayan ang kasong rebelyong isi- 
nampa laban sa kanya at kina Rep. 
Satur Ocampo, Teodoro Casiño at 
Joel Virador ng Bayan Muna; Rep. 
Rafael Mariano ng Anakpawis; at 
Rep. Liza Maza ng Gabriela Wo- 
men’s Party. 

Sinagpang din niya ang pagka- 
kataon upang magsalita kaugnay sa 
mga usaping kinakaharap ng ma- 
sang anakpawis. Pangunahin na ri- 
to ang kanyang panukala para sa 
P125 dagdag na sahod ng mga 
manggagawa at P3,000 across the 
board increase sa sweldo ng mga 
kawani ng gubyerno. 

Kasabay nito, naghapag ng pe- 
tisyon si Ka Bel sa Korte Suprema 
para sa kagyat at ganap na pagpa- 
palaya sa kanya. Magsasampa rin 
siya ng kaso laban sa lahat ng mga 
sangkot sa kanyang pag-aresto at 
detensyon. Hinihiling niya sa korte 


na bigyan siya ng isang milyong pi- 
song danyos perwisyos sa bawat 
buwan na iligal siyang ikinulong. 

Ni minsan ay hindi nanahimik 
si Ka Bel sa labinlimang buwang 
pagkakabimbin niya sa PHC. Tuluy- 
tuloy ang kanyang pagbatikos sa 
mga krimen ng rehimen at sa pam- 
pulitikang panggigipit na dinara- 
nas ng mga katulad niyang progre- 
sibo. 

Sa harap ng desisyon ng Korte 
Suprema, desidido pa rin sina 
Secretary of Justice Raul Gonzalez, 
Solicitor General Agnes Devanadera 
at National Security Adviser Nor- 
berto Gonzales, at si Executive 
Secretary Eduardo Ermita, ang na- 
mumuno sa Cabinet Oversight Com- 
mittee, na patuloy na ikulong si Ka 
Bel. Naghapag sila ng “motion for 
reconsideration” sa katawa-tawang 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2007 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO sir: 


rasong winasak umano ng nasa- 
bing desisyon ang sistemang hu- 
dikatura ng Pilipinas para la- 
mang pumabor sa “Batasan 6”. 

Naganap ang pagbasura ng 
kasong rebelyon laban sa “Ba- 
tasan 6” matapos ang serye ng 
mga kampanya para palayain si 
Ka Bel. Inilunsad nitong Mayo 
ng iba't ibang lider at myembro 
ng mga lokal at dayuhang sama- 
han ng mga manggagawa ang 
International Forum for Ka Bel's 
Freedom. Nangungunang mga is- 
ponsor ang Center for Trade Uni- 
on and Human Rights, Kilusang 
Mayo Uno at Free Ka Bel Move- 
ment. 

Kasabay nito, inilunsad rin 
ang mga aksyong protesta para 
sa pagpapalaya kay Ka Bel sa 
Hongkong, Japan, Denmark, The 
Netherlands, London, South Ko- 
rea, U.S.A., Austria, Canada, 
Australia, New Zealand at iba 
pang mga bansa. Hiningi rin ng 
mga internasyunal na delegado 
na ihinto na ang mga ekstrahu- 
disyal na pamamaslang sa mga 
myembro ng militanteng grupo 
at sa mga lokal na kandidato at 
mga tagapagsuporta nila. 

Sa New Zealand, naglunsad 
ng protesta ang pinuno ng Free 
Ka Bel Movement na si Dennis 
Maga para kundenahin ang pam- 
pulitikang paniniil at ilantad 
ang ekstrahudisyal na mga pa- 
mamaslang isang linggo bago 
pumunta si Gloria Arroyo sa na- 
turang bansa. Laking kahihiyan 
ni Arroyo nang tumampok sa bu- 
ong mundo ang protesta ni Maga 
nang ipasok niya ang kanyang 
sarili sa isang kulungan sa tapat 
mismo ng gusali ng parlamento 
sa New Zealand. 

Dinaluhan ni Arroyo ang 
Asia-Pacific Regional Interfaith 
Dialogue sa New Zealand noong 
Mayo 29-31. AB] 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2007 


Pastor, dinukot at tinortyur 


atuloy ang pasistang pananalanta ng mga berdugo ng rehimeng Ar- 
Pro nitong nakaraang dalawang linggo. Pinakatampok sa mga ka- 


song nakalap ng Ang Bayan ang pagdukot at iligal na pagkulong sa 
isang progresibong pastor at lider-masa sa Laguna. 


Hunyo 6. Di- ZA 


nukot si Gilbert 
Rey Cardeno, 27, ta- 
gapangulo ng Bayan 
Muna-South Cotaba- 
to, bandang alas- 
11 ng umaga sa 
Barangay Crossing 
Dos, Koronadal City. 
Si Cardeno ang pi- | 
nakabatang kaga- 
wad ng National Co- 
uncil ng Bayan Mu- 
na. 

Mayo 28. Dinu- 
kot ng mga elemento 
ng 730th Combat Wing ng Philippi- 
ne Air Force mula sa kanyang bahay 
sa Barangay Bunducan, Nasugbu, 
Batangas mga alas-10 ng gabi si 
Diego Samonteza, myembro ng lo- 
kal na tsapter ng Kilusang Magbu- 
bukid ng Pilipinas (KMP) at Kara- 
patan. Walang ipinresentang man- 
damyento de aresto ang militar 
nang dukutin ang biktima. Kahit 
maraming nakapagtestigo, mariing 
pinabulaanan ng militar na nasa 
kanilang kustodiya si Samonteza. 
Sa halip ay itinuro nito ang mga 
pulis ng Calabarzon. Itinuro naman 
ng mga pulis ang AFP bilang sala- 
rin. 

Samantala, sa Pampanga, pina- 
tay ng dalawang nakamotorsiklong 
salarin si Mario Nulud, 47, punong 
barangay ng San Juan Bautista, 
Guagua sa tapat ng kanyang bahay 
mga alas-9:30 ng umaga. Si Nulud 
ay nagsilbing tagapangampanya ng 
kapapanalo pa lamang na guberna- 
dor ng Pampanga na si Fr. Ed Pan- 
lilio. Pinaniniwalaang utak ng na- 
turang pagpaslang ang jueteng lord 


na si Rodolfo 
“Bong” Pineda, 


C4 asawa ni 
v Lilia Pine- 

da, ang na- 

talong kan- 

i didato 
pagkagu- 
 bernador. 


Nitong na- 
karaang 
linggo, pi- 


naslang din 
nm. ang dalawa 
” pang punong 

barangay mula 
sa mga bayan ng Porac at Maba- 
lacat. Pareho silang tagasuporta ni 
Panlilio. 

Mayo 27. Dinukot at tinortyur 
ng mga operatiba ng Naval Intelli- 
gence Security Forces (NISF) sa Ba- 
rangay Malaban, Bifan, Laguna, 
mga alas-5:30 ng hapon si Berlin 
Guerrero, 44, pastor ng United 
Church of Christ in the Philippines 
(UCCP) at dating tagapangulo ng 
Bayan. Nakabimbim siya ngayon sa 
Camp Pantaleon Garcia ng PNP sa 
Imus, Cavite. 

Inaresto si Guerrero dahil um- 
ano sa mga kasong pagpatay at 
inciting to sedition subalit walang 
ipinakitang mga mandamyento de 
aresto ang mga dumakip sa kanya. 
Nang ipakita na sa midya si Guerre- 
ro ay may mga bakas siya ng tor- 
tyur sa kanyang katawan. 

Nasaksihan ang pagdukot sa 
pastor ng kanyang asawang si Mer- 
linda, 40 at mga anak na sina Juli- 
an Mark, 16, Lora Wigbertte, 15 at 
Jarius Vinces, 13. Pauwi na ang pa- 
milya mula sa paggunita ng UCCP sa 


7 


ziz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


unang anibersaryo ng pagpaslang kay Noel Capulong, re- 
gional coordinator ng Bayan Muna sa Southern Tagalog, 
nang sila'y dukutin sa tapat ng Seven Gas Station sa Casi- 
le Road. Isinakay sila sa isang kulay puting L-300 van na 
walang plaka. Pinalaya ang mag-iina pero tinangay ng 
NISF ang pastor. Kinabukasan ay tinawagan ni Guerrero si 
Mylene para sabihing nasa kustodiya siya ng PNP-Cavite. 

Mayo 21. Pinatay ng mga armadong badigard ng 
isang pulitiko sa Cavite si Dodie Nuñez, photojournalist 
ng “Katapat”, alas-9 ng gabi habang papauwi sa kanyang 
bahay sa General Mariano Alvarez. Ang “Katapat” ay 
isang lokal na pahayagan na pagmamay-ari ni Archie Ga- 
dang, na kumandidato pagka-gobernador laban kay Ire- 
neo Maliksi noong nakaraang eleksyon. Isa si Nuñez sa 
mga naglantad ng korapsyon sa administrasyong Maliksi. 
Si Gadang ay may nakabimbing kaso na libelo ngunit na- 
kapyansa kaya nakalaya. 

Mayo 20. Tinangkang dukutin sa Las Piñas City ng 
mga berdugo ng rehimeng Arroyo si Roy Valdez, nomina- 
do ng Anakpawis para sa Kongreso, mga alas-9 ng uma- 
ga. Ang mga nagtangkang dumukot ay mga elemento ng 
Criminal Investigation and Detection Group at ilan pang 
militar na sakay sa isang L-300 van na may plakang WNM 
238 at isang Revo van na may plakang XDM 541. Tatlo 
pang motorsiklo na may tagdadalawang operatiba ang 
nagsilbing lookout at back-up para sa naturang grupo. 
Nakabantay ang mga salarin malapit sa kanyang bahay at 
minanmanan pa ang paligid ng 20 kataong nakasibilyan. 
Sa tulong ng mga kaibigan at kapitbahay, nakatakas si 
Valdez sa naturang pagkakahon. Si Valdez ay bise-presi- 
dente rin ng KMU National Council. 

Mayo 10. Inambus ang ika-pitong nominado ng 
Anakpawis na si Orly Marcellana ng mga berdugo ni Glo- 
ria Arroyo sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna alas-3:30 
ng hapon. Kagagaling nina Marcellana at Virgilio Batarlo 
sa upisina ng Anakpawis papuntang Calamba City nang 
napansin nilang sinusundan ang kanilang sinasakyang 
dyip ng dalawang nakabonet na taong nakamotorsiklo. 
Nang dumaan sila sa isang istasyon ng gasolina, duma- 
ting ang dalawa pang tao na ang isa ay may bitbit na 
M16. Agad tumalon si Marcellana at tumakbo sa malapit 
na komunidad. Humingi siya ng saklolo at nabigo ang 
tangkang patayin siya. 

Si Marcellana ay pangkalahatang kalihim ng KASAMA- 
Timog Katagalugan, ang rehiyunal na organisasyon ng 
mga magsasaka sa rehiyon at regional coordinator ng 
Anakpawis-Southern Tagalog. Balo siya ng yumaong 
pangkalahatang kalihim ng Karapatan-TK na si Eden 
Marcellana na pinatay ng mga berdugo ni Jovito Palpa- 
ran, Jr. sa Mindoro Oriental noong Abril 2003. ABI 


8 


Karahasan sa Negros 


Dy” magsasaka ang napatay at anim na 
iba pa ang malubhang nasugatan nitong 
Hunyo 4 nang pagbabarilin sila ng mga priba- 
dong gwardya ni Roberto Cuenca, isang mala- 
king asendero na kaalyado ni Gloria Arroyo. 
Ang mga magsasaka ay pawang mula sa Hacien- 
da Velez-Malaga sa Negros Occidental. Iginigiit 
lamang nila ang kanilang karapatan bilang mga 
“benepisyaryo” ng Comprehensive Agrarian Re- 
form Program (CARP) ng gubyerno. 

Pinasok ng may 100 magsasakang myembro 
ng Task Force Mapalad (TFM) ang limang ekta- 
ryang lupain sa Hacienda Velez-Malaga sa Bara- 
ngay Robles, La Castellana na iginawad na ng 
Department of Agrarian Reform (DAR) sa 57 
magbubukid ng asyenda na nabigyan na ng 
CLOA o Certificate of Land Ownership Award. 
Ang lupang ito ay bahagi ng umaabot sa 144 
ektarya na iginigiit ng mga kasapi ng Task 
Force Mapalad na dapat mapasakamay nila sa 
kabuuang 446-ektaryang lupain ni Cuenca, isa 
sa mga nangungunang kroni noon ng diktador 
na si Marcos. 

Tatlong ektarya na ang nabungkal ng mga 
magsasaka nang bigla silang paputukan ng 
shotgun ng tatlong bantay ni Cuenca na naka- 
kubli sa mga punong kahoy. Napatay agad sina 
Alejandro Garcesa, 70, at Ely Tupas, 52, na pa- 
rehong may mga hawak na CLOA. Nasugatan si- 
na Jude Capitania, 32; Jobert Malayas, 25: Re- 
ne Florendia, 27: Alan Hagocoy, 26: Norberto 
Diamante, 47: at Andre Barcoma, 17. 

Iginawad ni DAR Sec. Nasser Pangandaman 
sa mga magsasaka ang karapatang bungkalin 
ang lupa makaraan ang halos isang buwang 
hunger strike ng mga kasapi ng TFM sa upisina 
ng DAR sa Quezon City mula Pebrero 23 hang- 
gang Marso 22 nitong taon. Ngunit mariin 
itong tinutulan ni Cuenca. Sa tulong ng kaibi- 
gan niyang si Rep. Ignacio “Iggy” Arroyo ay gi- 
namit nila ang kuneksyon sa Malacafiang para 
hindi matuloy ang aktwal na paghawak ng mga 
benepisyaryo sa lupa. Ibinigay na dahilan ang 
di pa raw natatapos na sarbey na magtatakda 
kung papaano hahatiin ang lupa. 

Nanood lamang ang mga tropa ng Regional 
Mobile Group ng PNP habang nangyayari ang 
pamamaril, ayon sa mga nakasaksi. ABI 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2007 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


Matatagumpay na ambus sa Luzon at Visayas 


nasugatan sa mga taktikal na opensiba na inilunsad ng Bagong 


D bababa sa sampung elemento ng kaaway ang napatay at 14 ang 


Hukbong Bayan (BHB) sa iba't ibang dako ng kapuluan mula Mayo 
24 hanggang 31. Limang iba't ibang kalibre ng armas ang nasamsam sa 


mga armadong aksyong ito. 


Sa Compostela Valley. Dala- 
wang CAFGU ang napatay ng mga 
isnayper ng BHB sa Barangay Pasi- 
an, Monkayo noong Mayo 31. 

Bago ito, isang sundalo ang na- 
patay sa isang labanan sa pagitan 
ng 25th IB at BHB sa ilalim ng 
Front 27 sa Sityo Mahayag, Bara- 
ngay Banawe, Mawab noong 
Mayo 29, alas-8 ng uma- 
ga. 
Sa Aurora. Tinamba- N A 
ngan ng BHB sa Sityo N ING 
Igang, Barangay Dima- NA 
saet, Dilasag ang 40 4 
kataong yunit ng “B” W 
Coy ng 48th 


IB noong Mayo 29, bandang alas- 
6:30 ng gabi. Pauwi ang mga ito sa 
kanilang hedkwarters sa Barangay 
Dibacong mula sa isang operasyon 
nang masabugan ng command-de- 
tonated land mine ang sinasakyan 
nilang siksbay. Isa ang 
napatay at 
siyam ang na- 
ugatan, kabi- 
lang ang hepe 
ng “B” Coy na si 
2Lt. Renente Maca- 
rio. 
Sa Masbate. Da- 
lawang M16 at isang 
M14 ang nasamsam ng 


ALLGEN Y 


Hindi mga batang sundalo 


MARIING pinabulaanan ng PKP na mga batang mandirigma ang tat- 
long kabataang nasa kamay ngayon ng AFP. Binatikos ng PKP ang 
anito'y pang-iintriga at pagsisinungaling ng AFP at paggamit nito sa 
mga bata sa mga operasyong counter-insurgency at saywar nito. 
Pilit na pinalalabas ng AFP na isang batang gerilya ang 16 na 
taong gulang na lalaki na dinakip ng mga elemento nito noong Hu- 


lyo 3 sa Barangay Milawid, Panukalan, Quezon. 

Bago ito, dinakip din ng mga elemento ng 19th IB noong Mayo 
27 ang isang 16 anyos na buntis na babae mula sa kanyang bahay 
sa Barangay Tag-abaca, Leyte, Leyte at pinaratangan din siyang 
"batang mandirigma". Isa pang 17 anyos na lalaking sumuko umano 
noong Mayo 26 sa militar sa Leyte, Leyte ang pinalalabas na menor 


de edad na myembro ng BHB. 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2007 


ABI 


mga kasapi ng Jose Rapsing Com- 
mand ng BHB nang tambangan ni- 
la ang mga elemento ng 9th IB no- 
ong Mayo 27 sa Barangay Docol, 
Baleno. Apat na sundalo ang na- 
matay at tatlong iba pa ang nasu- 
gatan sa labanang tumagal nang 
halos tatlong oras. 

Sa isang pahayag, sinabi ni Ka- 
samang Greg Bañares, tagapagsali- 
ta ng National Democratic Front sa 
Bicol na tatlong sundalo ang agad 
na nabuwal sa unang bugso ng pu- 
tukan. Nadagdagan pa ang mga 
kaswalti ng kaaway nang tamba- 
ngan din ng BHB ang mga pwer- 
sang panaklolo. 

Nagsilbing pain para magsida- 
tingan ang mga inambus na sunda- 
lo ang pagdisarma ng isang iskwad 
ng BHB noong Mayo 26 sa nag-ii- 

sang bantay ng cellsite ng 
Globe sa Barangay La- 


PED hung, Baleno. Nakum- 


=c 


piska mula sa kanya ang 
isang .38 at isang 12-gauge shot- 
gun. 

Sa Negros Oriental. Pinarusa- 
han ng mga Pulang mandirigma 
noong Mayo 26 sa bayan ng La Li- 
bertad si Sgt. Jonimar Emperado, 
isang operatibang paniktik ng Phi- 
lippine Air Force. Ang sarhento ay 
pangtatlo nang operatibang panik- 
tik ng militar na pinarusahan ng 
mga myembro ng Leonardo Panali- 
gan Command ng BHB. 

Sa Camarines Norte. Isang 
sundalo ang napatay nang harasin 
ng BHB noong Mayo 25 ang isang 
kampo ng militar sa Barangay Tu- 
acang, Basud. 

Sa Quezon. Isang sundalo ng 
3rd Special Forces Coy ang napatay 
at dalawa pa ang nasugatan nang 
magkaengkwentro ang BHB at mi- 
litar sa Barangay Cagsiay, Mauban 
noong Mayo 24. AB] 


9 


Papalaki ang bilang ng kabataang 
hindi nakakapag-aral 


nang magbukas ang mga paaralan nitong Hunyo 4. Ito ang masak- 


Ue sa 3.4 milyong mga bata at kabataan ang hindi nakapasok 


lap na katotohanan ng sistema ng edukasyon sa bansa. 


Ayon sa estadistika ng De- 
partment of Education, umabot sa 
10.6% ang tantos ng drop-out (tu- 
migil sa pag-aaral) sa elementarya 
at 15.8% sa hayskul noong nakara- 
ang taon. Mayorya sa mga tumigil 
sa pag-aaral ay mula sa mga pam- 
publikong paaralan. 

Ayon sa mga pag-aaral, sa ba- 
wat 100 pumapasok sa elementarya 
ay lilimampu lamang ang makakaa- 
bot sa hayskul. Sa 50 mag-aaral, 23 
lamang ang makakaabot sa kolehi- 
yo. At sa 23, lalabing-apat lamang 
ang makatatapos ng kolehiyo. 

Papaliit ang bilang ng mga 
mag-aaral habang tumataas ang 
antas ng edukasyon. Umaabot sa 
20.5 milyon ang nag-aaral sa ele- 
mentarya at hayskul sa buong ban- 
sa habang umaabot lamang sa 2.9 
milyon ang nag-aaral sa kolehiyo. 
Mula rito, 400,000 lamang ang 
nakapagtatapos bawat taon sa ko- 
lehiyo. 

Hindi na bago ang usapin ng 
mga drop-out sa bansa. Gayunpa- 
man, mabilis na lumaki ang tantos 
nitong nakaraang ilang taon la- 
mang. Noong 2004, umabot sa 73% 
ang drop-out rate sa kolehiyo. Ka- 
ramihan sa mga ito ay galing sa 
mga pribadong paaralan. 

Isang tampok na halimbawa na 
rito ang pagbagsak ng enrollment 


sa University of the East-Recto. 
Noong dekada 1990 hanggang ma- 
agang bahagi ng 2000, umabot sa 
15,000 ang bilang ng mga mag-aa- 
ral dito. Noong 2005, halos 11,000 
na lamang ang mga estudyante ri- 
to. Sa departamento nito sa eduka- 
syon, halos 800 na lamang ang 
mag-aaral. Karamihan sa mga es- 
tudyante ay humihinto na sa pag- 
aaral at ang iba ay lumilipat sa 
ibang kolehiyong may mababang 
matrikula. 

Kahit ang mga unibersidad ng 
estado ay hindi rin ligtas sa lumala- 
king bilang ng mga drop-out. Sa 
Polytechnic University of the Philip- 
pines-Sta. Mesa, taun-taon ay lumi- 
liit ang bilang ng mga nakakapasok 
sa nasabing unibersidad. Umabot sa 
8,000 ang kanilang pinayagang pu- 
masok kumpara sa halos 60,000 na 
kumuha ng entrance examination 
noong nakaraang taon. Ngunit kahit 
nakapasok na ay napakarami naman 
ang binabayaran na halos mataas pa 
sa matrikula. 

Nitong nakaraang mga taon, 
malinaw ang tunguhin ng paglipat 
ng mga estudyante mula sa mga 
pribadong eskwelahan tungo sa 

pampublikong eskwe- 


lahan dahil relatibong mas mababa 
ang gastusin sa mga ito. Subalit 
dahil patuloy na bumababa ang 
badyet para sa mga pampublikong 
paaralan, hindi sapat na natutugu- 
nan ang mga pangangailangan ng 
mga estudyanteng dumadami taun- 
taon. 

Kulang na kulang ang mga 
paaralan (14,000 sa elementarya at 
8,000 sa hayskul). Kulang din ang 
kasalukuyang mga pasilidad para 
maserbisyuhan ang 20,587 mga 
klasrum, P30.6 milyon para sa li- 
bro, 16,390 guro at 26,282 prinsi- 
pal sa mga pampublikong paaralan. 

Hindi pa rin abot ng mayorya 
ng naghihikahos na mga pamilya 
ang mga gastos kaugnay sa pagpa- 
paaral sa kanilang mga anak sa 
mga pampublikong paaralan sa ka- 
bila ng relatibong mas mababa- 
bang bayarin sa mga ito. 

Sa halos lahat ng kaso ng pag- 
tigil sa pag-aaral, pangunahing sa- 
lik ang mataas na gastos sa eduka- 
syon—mula matrikula, gamit sa 
eskwelahan, transportasyon at iba 
pang pang-araw-araw na panga- 
ngailangan ng isang estudyante. 

Dagdag dito, walang ipinapa- 
kitang interes ang reaksyunaryong 
estado na itaguyod ang de-kalidad 
at murang edukasyon sa mababa at 
intermedyang an- 
tas. Taun-taon, 
kinakaltasan nito 
ang badyet para 
sa edukasyon. 

Gayundin, 
kakarampot la- 
mang na bad- 
yet ang ini- 

lalaan sa mga 
pampublikong 
unibersidad at 
kolehiyo (P14 
bilyon.) Lumiliit 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2007 


ang bilang ng mga ito bunsod ng 
patakarang rasyunalisayon na 
nakasaad sa balangkas ng Long 
Term Higher Education Develop- 
ment Program o LTHDP ng rehi- 
meng Arroyo. Napipilitan silang 
magtaas ng matrikula o di kaya na- 
man ay magbenta ng mga ari-arian 
nito sa mga kapitalista. 

Sa University of the Philip- 
pines, halimbawa, kahindik-hindik 
ang hanggang 300% na umento sa 
mga bayarin ngayong pasukan. Mu- 
la P300/yunit, magiging 
P1,000/yunit na ang babayaran ng 
isang “iskolar ng bayan” upang 
makapag-aral dito. Mahigit 80 
pang pampublikong unibersidad 
ang nagtaas din ng matrikula. 

Higit naman sa 91 na mga pri- 
badong paaralan ang nagtaas ng 
kanilang matrikula nang hanggang 
20% ngayong taon, ayon sa De- 
partment of Education. 

Kabilang dito ang Bicol Univer- 
sity, 6- 10%; St. Louis University 
sa Baguio, 6%; St. Scholastica's 
College, 6%; UE Recto, 6-99: Ate- 
neo de Davao, 8.2%; Trinity 
University of Asia, 10%; Mapua 
Institute of Technology, 3%; Phil. 
School of Business Administration, 
15%; Letran College, 5%; at De La 
Salle University, 5.3%. 

Ang mga pagtaas na ito ay nai- 
sagawa sa kabila ng panawagan ng 
mga mag-aaral at magulang na 
isauli ng mga eskwelahan ang mga 
sobrang bayaring iligal nilang 
siningil. Iilan lamang ang tumupad 
nito at ang iba ay walang pakun- 
dangang nagtaas pa nang lagpas sa 
itinatakdang maksimum na porsyen- 
to. 

Hindi lamang pinahihintulutan, 
hayagan pang iniengganyo ng 
reaksyunaryong gubyerno ang mga 
paaralang ito na magtaas ng matri- 
kula. Sa pamamagitan ng CHED 
Memo No. 14, ipinaubaya na ng re- 
himen ang pagtataas ng matrikula 
sa mga pribadong may-ari ng mga 
eskwelahan. ABI 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2007 


RPM-P/RPA-ABB: 


Watak-watak 


at umaalingasaw ang baho 


kriminal na lider ng tinaguriang Rebolusyonaryong Partido ng 


Ne ngayon ang matinding banggaan sa pagitan ng mga 


Manggagawa ng Pilipinas (RPM-P)/Revolutionary Proletarian 
Army-Alex Boncayao Brigade (RPA-ABB). Sa kanilang pagbabanggaan, 
ibinubunyag nila ang kani-kanilang kriminal at kontra-rebolusyonar- 
yong aktibidad. Nagiging lalong malinaw na hungkag ang karatulang 
“rebolusyonaryo” na isinabit nila sa kanilang mga leeg. 


Naunang ibinunyag noong Ma- 
yo 23 ni Nilo de la Cruz (alyas Ser- 
gio Romero), tagapangulo ng 
RPM-P, ang pagpapatalsik sa tat- 
long kasama niya sa pamunuan ng 
RPM-P dahil sa malalaking katiwa- 
lian sa pinansya, pagsisilbi bilang 
mga bayarang private army ng 
mga pulitiko at pandarahas sa 
mga magsasaka sa Negros. Pina- 
talsik niya sina Stephen Paduano 
(alyas Carapali Lualhati, pamban- 
sang kumander ng RPA-ABB), Ve- 
ronica Tabara (alyas Inca, byuda 
ni Arturo Tabara at pangkalaha- 
tang kalihim ng RPM-P) at Ariel 
Sabandar (alyas Suk, pinuno ng 
katiting na grupo ng RPA-ABB sa 
Central Mindanao). 

Ayon kay De la Cruz, sina Pa- 
duano ay nagsisilbing pribadong 
hukbo ng mga bulok na pulitiko 
tulad nina Da- 
vid Lacson, 
nanalong 
meyor ng 
E.B. Maga- 
lona, Negros 


Occidental: at Jocelyn Limka- 
ichong, nanalong kongresman ng 
unang distrito ng Negros Oriental. 
Ani De la Cruz, nagsisilbing arma- 
dong utusan si Paduano ng mga 
pulitiko at militar sa pandarahas 
laban sa mamamayang Negrense. 
Pinakahuli nito ang pananakot sa 
E.B. Magalona sa bisperas ng 
eleksyon nitong Mayo 14 laban sa 
pagboto kay Mayor Alfonso Gam- 
boa. Hayagan ding nangampanya 
sina Paduano para kay Limka- 
ichong, na masugid na sumusu- 
porta sa militar laban sa rebolu- 
syonaryong kilusan. 

Inakusahan din ni De la Cruz si 
Veronica Tabara ng pagkurakot sa 
P500 milyong pondo mula sa gu- 
byerno para sa kanila umanong 
“livelihod program” at sa P10 mi- 
lyong “reintegration fund” para sa 
kanilang “pagba- 
balik-loob” sa $ 
reaksyunaryong 


sundan sa (9 
“Watak...,” 
pahina 12 


11 


N BALITA | 


Panghihimasok -militar ng Australia sa bansa, bubwelo sa ilalim ng bagong kasunduan 


PINIRMAHAN noong Mayo 31 nina 
Gloria Arroyo at Australian Prime 
Minister John Howard ang RP-Aus- 
tralia Status of Forces Agreement 
(SOFA), isang kasunduan na nag- 
papahintulot sa pagpasok ng mga 
tropang Australyano sa Pilipinas 
para umano sa mga kontra-teroris- 
mong operasyon. Ang SOFA ay ma- 
ihahalintulad sa Visiting Forces 
Agreement (VFA) na nauna nang 


“Watak-watak...,” mula pahina 11 


gubyerno. Si Sabandar naman daw 
ay naghahasik ng mga intriga sa ka- 
nilang hanay. 

Ibinaling naman nina Paduano, 
Tabara at Sabandar kay De la Cruz 
ang akusasyon ng pagiging pinuno 
ng mga bayarang mamamatay-tao. 
Inilantad nila ang bigong pagpatay 
nina De la Cruz kay Gov. Armand 
Sanchez ng Batangas noong Hunyo 
1, 2006 kung saan pinasabugan ng 
bomba ang kanyang sinasakyan. 
Grupo rin daw ni De la Cruz ang su- 
munog sa isang van ng ABS-CBN no- 
ong 2005 at binayaran para patayin 
si Go Teng Kok, presidente ng Phi- 
lippine Amateur Track and Field As- 
sociation. Nitong unang linggo ng 
Hunyo, ang pangkat nina Paudano 
ay nagdaos ng sariling pulong at 
naghalal ng sarili nilang bagong 
tagapangulo, isang Fidel Nava. 

Ang pagkakabiyak-biyak ng 
mga rebisyunistang taksil ay hindi 
na bagong pangyayari. Mula nang 
patalsikin sila sa PKP noong ma- 
agang bahagi ng dekada 1990 ay 
tuluy-tuloy na nagkawatak-watak 
ang maliliit na grupong ito dahil sa 
pag-aagawan sa pondong mula sa 
mga kriminal at kontra-rebolusyo- 
naryong aktibidad. 

Noong 1996, humiwalay ang 
pangkat ni De la Cruz sa paksyong 


12 


pinirmahan ng US at Pilipinas. 
Samantala, bilang bahagi ng 
tuluy-tuloy na panghihimasok ng 
US sa Pilipinas, inilunsad ng 
2,000 Amerikano at Pilipinong 
sundalo ang Cooperation Afloat 
Readiness Training (CARAT) sa 
Zamboanga (City at prubinsya ng 
Basilan na pinupugaran umano ng 
mga elemento ng Abu Sayyaf. 
Tatlong barko de gera ng US kasa- 


binuo nila ni Popoy Lagman at su- 
manib ito sa RPA na itinayo ni Ar- 
turo Tabara. Nagkagalit sina De la 
Cruz at Lagman dahil sa bangayan 
nila sa hatian ng daan-daan mil- 
yong suhol mula sa PEA-Amari ka- 
palit ng tulong nila sa pagpapala- 
yas ng mga maralita mula sa lupa- 
ing inaangkin ng kumpanya. Pina- 
tay nina Tabara at De la Cruz si 
Lagman noong 2001 bilang ganti 
sa panloloko nito. 

Ngayon, bangayan na naman sa 
pera ang pangunahing dahilan ng 
panibagong biyakan sa sinanibang 
grupo ni De la Cruz. 

Nagbubuhay-mayaman ang mga 
lider ng RPMP/RPA-ABB at ilang pa- 
boritong mga tauhan nila, samanta- 
lang naghihirap naman ang kani- 
lang mga tauhang pinauupa nila bi- 
lang mersenaryo at bandido. Tuma- 
tanggap si Paduano ng “retainer's 
fee” (regular na kabayaran) mula sa 
Maricalum Mining Company at Phi- 
lex Gold Mining sa Sipalay, Negros 
Occidental, gayundin mula sa plan- 
tasyon ng Ylang-Ylang sa Ilog, Ne- 
gros Occidental na pagmamay-ari ni 
Danding Cojuangco. Noong nama- 
mayagpag pa sa kapangyarihan si 
Arturo Tabara bilang tagapangulo 
ng RPM-P ay kinasabwat niya sina 
Paduano at Daniel Batoy (alyas Mo- 
kong), ang pangalawang kumander 


ma ang 1,400 sundalong Amerika- 
no at US Marines ang nagsanay 
kasama ang tatlong navy patrol 
boat at 600 sundalo at Marines 
mula sa AFP mula Mayo 31 hang- 
gang Hunyo 6. Ito ang unang 
pagkakataon na ginawa sa natu- 
rang mga lugar ang CARAT na sa 
nakaraan ay ginagawa lamang sa 
dating naval base ng US sa Subic 
Bay. 


noon ng RPA-ABB, para bigyan ng 
armadong gwardya habang nagtata- 
go sa Boracay Island sa Aklan si Boy 
Cuadra, ang pusakal na drug lord ng 
Western Visayas. 

Ang mga rebisyunista at anti- 
mamamayang taksil ding ito ang 
responsable sa pag-atake at pama- 
maslang sa mga lider at kasapi ng 
National Federation of Sugar Wor- 
kers (NFSW) at mga organisasyon 
ng mga magsasakang alyado ng 
Kilusang Magbubukid ng Pilipinas 
at Task Force Mapalad sa Negros at 
Panay. Kilalang mga amo nila ang 
malalaking asendero-kumprador 
tulad nina Danding Cojuangco, 
Roberto Cuenca, Rep. Ignacio Ar- 
royo ng Negros Occidental, Gov. 
George Arnaiz ng Negros Oriental 
at ang retiradong heneral at hepe 
ng paniktik ng PNP na si Robert 
Delfin. 

Ang RPMP/RPA-ABB ay nakiki- 
pagsabwatan at nagpapakasangka- 
pan din sa militar sa pagpatay at 
pagdukot sa mga lider aktibista ng 
hayag na pambansang demokrati- 
kong kilusan. Pinakahuli nilang kri- 
men ang pagdukot kina Luisa Posa- 
Dominado at Nilo Arado noong Abril 
12. Mahigit 10 kadre at mandirigma 
na ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) ang patraydor nilang pinas- 
lang. [AB] 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2007 


N BALITA | 


Pag-aresto kay Dr. Binayak Sen, kinundena 


MARIING kinundena ng mga orga- 
nisasyong nagtataguyod ng mga si- 
bil at demokratikong karapatan sa 
India ang pag-aresto noong Mayo 
14 kay Dr. Binayak Sen, pangkala- 
hatang kalihim ng People's Union 
for Civil Liberties (PUCL) (Chhattis- 
garh) at bise-presidente ng PUCL 
(National). Si Sen ay inaresto sa bi- 
sa ng mapaniil na Unlawful Activi- 
ties (Prevention) Act 2004 at 
Chhattisgarh Special Public Secu- 
rity Act 2006. 

Pinabulaanan ng naturang mga 
grupo ang akusasyon na si Dr. Sen 
ay isang Maoistang gerilya. Anila, 
ikinagagalit ng gubyernong Chhat- 
tisgarh ang pagdodokumento ni Dr. 


Sen ng matitinding paglabag sa ka- 
rapatang-tao. Aktibo rin si Dr. Sen 
sa pagbibigay ng libreng serbi- 
syong medikal sa mahihirap at pag- 
monitor ng istatus sa kalusugan at 
nutrisyon ng mamamayan ng 
Chhattisgarh. Sa pakikipagtulu- 
ngan sa Chhatisgarh Mukti Mor- 
cha's Shaheed Hospital, nangungu- 
na siya sa paglulunsad ng progra- 
mang pangkalusugan at pagtatayo 
ng isang ospital na pagmamay-ari 
at pinatatakbo ng mga manggaga- 
wa para sa kapakanan ng ordina- 
ryong mamamayan. 

Myembro rin siya ng Jan 
Swassthya Sahyog na nagpapatu- 
pad ng isang programa para sa mu- 


ra at epektibong serbisyong pang- 
kalusugan sa komunidad para sa 
mga tribo at kanayunan ng distri- 
tong Bilaspur ng Chhattisgarh. Ak- 
tibo rin si Dr. Sen sa iba't iba pang 
lokal na mga. programang 
pangkalusugan sa iba't ibang lugar 
ng Chhattisgarh. 

Kabilang sa mga organisasyong 
mariing bumatikos sa pag-aresto 
kay Dr. Sen ang Human Rights Fo- 
rum, Andhra Pradesh; People's De- 
mocratic Forum, Karnataka; Peo- 
ple's Union for Democratic Rights, 
Delhi: Andhra Pradesh Civil Liberti- 
es Committee, at Association for 
the Protection of Democratic 
Rights, Kolkata. 


Batas para tustusan ang gera sa Iraq, 


umani ng batikos 


BINATIKOS ng mga anti-gerang aktibista si Pre- 
sident George W. Bush dahil sa pagpapatibay 
niya noong Mayo 25 sa kontrobersyal na batas 
na maglalaan ng $120 bilyon para tustusan ang 
gera ng US sa Iraq at Afghanistan hanggang 
Septembre 30. Mariin din nilang kinundena ang 
mga Democrat sa Kongreso dahil sa pagbitiw ni- 
la sa dati nilang iginigiit na itali ang naturang 
badyet sa pagtatakda ng tiyak na iskedyul ng 
pag-uwi ng mga tropang Amerikano. 

Ikinagalit ng mga anti-gerang aktibista na 
86 na Democrat sa Mababang Kapulungan at 37 
sa Senado ang bumoto para sa naturang batas. 
Iginigiit nila na dapat managot ang naturang 
mga Democrat sa pagsuporta nila sa walang ki- 
nahihinatnang gera ng US sa Iraq. Ayon sa mga 
aktibista, hindi sila mag-aatubiling palitan ang 
naturang mga representante kung patuloy ni- 
lang susuportahan ang gera sa Iraq. 

Ang apat na taon nang pakikipaggera ng US 
sa Iraq ay patuloy na nagdudulot ng kaswalti sa 
mga tropang Amerikano. Umaabot na sa 3,452 
tropa ng US ang namamatay at 34,000 ang na- 
susugatan. Tinatayang hindi bababa sa tatlong 
Amerikanong tropa ang namamatay bawat 


araw. 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2007 


Mga sundalo, muling ibabalik sa Kamaynilaan 


PORMAL na ibabalik ng AFP ang mga tropa nito sa Metro 


man, 


masa. 


Manila ngayong natapos na ang eleksyon. Matatandaang 
napilitan ang AFP at ang rehimen na iatras ang naka-full 
battle gear na mga sundalo dala ng matinding pag- 
batikos ng iba't ibang sektor sa kanilang presensya sa 
mga maralitang komunidad sa Metro Manila. 

Mahigit 600 sundalo ang nakatakdang italaga ng 
AFP sa 16 na paaralan sa Maynila, Quezon City, Mala- 
bon, Caloocan at Taguig para tumulong diumano sa 
paglilinis ng kalat pagkatapos ng eleksyon. Gayunpa- 
tulad ng nakaraan, ipagpapatuloy nila ang 
paniniktik sa mga progresibong grupo at organisasyong 


Naglunsad ng kilos protesta nitong Hunyo 4 ang Ka- 
bataan Party para kundenahin ang pagbabalik ng mga 
sundalo sa Metro Manila. Nananawagan ito na itigil na 
ang militarisasyon sa Metro Manila na nagiging dagdag 
na paraan para sikilin at abusuhin ng mga sundalo ang 
mga ordinaryong sibilyan. 


Samantala, inianunsyo ng Philippine National Police 


(PNP) ang pagdedeploy ng “secret marshals” sa mga 
pampublikong lugar. Bubuuin ito ng mga ordinaryong 
pulis at mga di-unipormadong non-commissioned offi- 
cer. Kahalintulad ito ng deployment noong panahon ng 
diktadurang Marcos ng mga tropa ng Metrocom sa mga 
pampublikong lugar at sasakyan para tiktikan ang bi- 


nansagang mga subersibo at maka-Kaliwang grupo. 


13 


Editoryal 


Pinapatnubay. 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
an ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVIII Blg. 11 
Hunyo 7, 2007 
www. philippinerevolution. net 


Samantalahin ang lumalalim 


na krisis pampulitika 


lumilikha ng kundisyon para sumambulat ang 

tumitinding krisis pampulitika at humantong 

ito sa maigting na pagtutuos sa pagitan nito at ng 
mamamayan. 

Sa desperadong pagpupumilit ng rehimen na ma- 

kapangunyapit sa poder lampas pa sa 

2010, ginawa nito ang lahat 


a ng naghaharing rehimeng Arroyo na mismo ang 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Sistemang party-list, 
PAHINA 3 


sinasabotahe 


ed 
Y HY] 
N Hf BANG 


Mga opensiba 
ng BHB 


para maipanalo ang mga kandidato nito sa kagaganap 
na eleksyon. Nagsagawa ito ng todo-todong pandara- 
ya at maruruming maniobra, panggigipit sa mga kala- 
ban at malawakang paghahasik ng karahasan. 

Sa pamamagitan ng pagkopo nito ng malaking ma- 
yorya sa Kongreso at mga lokal na pamahalaan, tini- 
tiyak ng rehimen na mahaharang nito ang panibagong 

impeachment. Mairaratsada na rin nito ang ma- 
tagal nang ipinagpipili- 
tang pagbabago sa konsti- 
tusyon upang bigyang-daan 
ang higit na panunupil nito sa 
bayan at pagkapit sa poder. Sa 
gayon, inaasahan nitong mas ma- 
X luwag na makatatamasa ito at ang 
á 7 amo nitong imperyalis- 
mong US ng higit na bi- 
ry yaya sa ekonomya, pu- 
faa litika at militar sa 
kapinsalaan ng 
bansa at mamama- 
yang Pilipino. 
Sa kabila ng todo-todong 
pagsisikap na dayain ang elek- 
syon, hindi nito lubusang na- 
NI kontrol ang eleksyon sa Senado, 
party-list at sa ilang distritong 
kongresyunal at lokal na pama- 
halaan. Pero hanggang sa huling san- 
dali'y pilit na sinisikap pa rin ng kampong 
Arroyo na makapaglaglag pa ng kandidato ng oposi- 
syon at makapagpapasok ng mga kandidato ng Ma- 


Don eto 
laf gya 


h 
(YA 


LUPA 


NP 
MATI 


NAN 
ng 
Man 
r BALA: 
ti 


RPM-P/RPA-ABB: Watak- 
watak at umaalingasaw 


PAHINA 9 
PAHINA 11 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


